બાળ ગ્રંથાવળી : : ચોથી ત્રેણી : ૧૫ 


શ્રી કાલિડાચાર્ચ 





જ્યાતિ કાર્યાલય : : અમદાવાદ 





નઝરાત વિચાવીઠ ચંથાજય 
[ શઝરાલી જોપીરાસઝિટ વિમાશ ] 


અનુત્રામાવા %૬રપ્દ૮- “« વેવ 
પુસ્તવનતું નાપ 31/ ઠા ચા થઈ 


વિવ ટ. 


ગ 





---] 


ખાળ ગ્રન્થાવળી : ચોથી શ્રેણી : ૧૫ 


શ્રી કાલિકાચાર્ય 


મં 

:: સેખ્મકુ ક; 

ા ધીરજલાલ ટોડરથી શાહ. 
- 

ર 

નુ 
રઇ 

ન 

ય 

મ 

રૂ 


: સર્વ#ડક્ક સ્વાધીન : 





પ્રચયમ આવૃત્તિ? : નકલ ૧૨૫૦ : શ'.3૯૮૮ 
મૂલ્ય સવા ગર્દાને. 


જ્યોતિ કૉર્યાલય : અમદાવાદ 





કીનઝ-%૯૮-૦ઝ%ન%£૦7૯-ઝ૯ઝ%૯-ઝ-%-ઝઝનઝ%પનઝ્નઝયન્ઝ%--%૯-ઝ-૫%દ-ઝદ-£--૬૦-૩૬%૬૦-%૯-%£-%-2૬-૬-%૯5-ઝ૯-%૬- 


નઇનઇઇનસરનઇળમમજનાનજાળજમજનઝઝટ 


* મંકારાક : 
ધીરજલાલ કોકરશી શાહુ 
ચિત્રકાર, છુકસેલર એન્ડ પખ્લીશર 
હવેલીની પે।ળ રાયપુર : અમદપ્વાદ 


ઉધાષ/૭ ., 

5 ટ 
૭? અમદાવાટ જૂ 
રિ નિ 
ગૂજરાતી કોંપીરાઈટ-સંગ્રહ 


૧૨૬૩૨"૪૬ 


પ11૪1101॥ 
ધી “ સૂય પ્રકાશ ' પ્રોન્ટીંગ પ્રેસમાં 
મૂળચ'દભાઈ ત્રિકમલાલે છાપ્યું. 
પાનકે।૨ નાકા-અમદાવાદટ., 


શ્રી કાલિકા ચાર્ય 


સણુણુણુ ! સણુણુણુ ! એક પછી એક તીર સાસેની 
આંબાની ઘટામાં વાગવા લાગ્યા. એક તીર ઉપરજ બરાબર 
ઔજું' તીર પડે. થોડી ક્ષણા।માં તો એવા તીરની એક મજખૂત 
હાર બની ગઈ. હા....હા....હા....હા હુસતા કોઇ મહાકાય 
જુવાન નેધે એ હાર ખેંચી કાઢી. બરાબર પાંચ કેરીના જીમ- 
ખામાંથી ત્રીજ કેરીને એ તીરોએ વીંધી હતી. 'ભાઇ ! હુવે જે 
' મારી વિધા' ભાઇના હાથમાં કેરી આવેલી જેઇ પાસે ઉભેલી 
ખખ્તરધારી બાળા બોલી ઉઠી અને પોતાના ભાથામાંથી એક 
તીર કાઢો કમાન પર્‌ ચડાવ્યું. સણુણુણુ કરવું તે વાંકુ' વાંજુ' 
ચાલ્યુ' ને સાસેના ઝાડનું ફૂેળ પરોવી ખરાબર પોતાની 
પાસે આવ્યુ. 

' શાબપ્શ, ખ્હેન શાખાશ | પણુ આ વિદ્યા હવે ખતાવીશ 
કયાં? તારે તો થોડા *વખતમાં એક રાજયના અ'તઃપુરમાં 
'ભરાવું પડશે. ' 


હ 


“ત્યાં પણુ કોઇ વખત આ શસ્વવિઘયાની જરૂર છે. આત્મ- 
રક્ષાના પ્રસંગે જરૂર બતાવીશ.' આ વાતે। કરનાર ધારાવાસના 
રાજયુમાર કાલક અને રાજકુમારી સરસ્વતી હુતા. ભાઈ ખ્હેન બેને 
વચ્ચે અથાગ પ્રીતિ છે. બંને ધોડા ખેલવવાના તથા ખાણુવિ- 
ઘાના સરખા શોખીન છે. થોડા વખત પછી છુટાં પડવું પડશે 
એ વિચારે ખંનેનાં અ'તર ધવાયાં. મ્હોં પર શોકની છાયા ઢળી. 
થોડી વારે કમળની પાંખડી ઉધડે એમ સરસ્વતીના હોઠ ઉધડયા 
ને બોલીઃ ભાઈ ! મારા તો જીવન જીવવાના જુદાજ કેડ છે. 
જઇ પુર્ષની ગુલામીમાં રહેવા કરતાં જ્વનભર કુમારો રહેવા 
ઇન્છું છુ. 

પણુ એમાં તો આપણા રાજ્યની ખાના ખરાબી થઇ 
જાય. મોટાં મોટાં મહારાન્યનાં માગાં પાછાં ઠેલવાં એટલે 
વૈરનાંજ બી વાવવાં, તને નથી લાગતું કે એતું પરિણા।મ બહુ 
ભયકર આવે? 

એ પરિણામને! વિચારજ મને પણુ મુંઝવી રહ્યો છે, એને 
કાઈ પણુ પ્રકારે ઉકેલ હું શોધું છું. આમ વાતચિત ડરતાં 
બનેએ ધોડે પલાણ કર્યા ને રાજમહેલ તરક્‌ આવવા લાગ્યા. 
શહેર થોડે દૂર રઊું ત્યાં માણસોનાં ટોળાં પોતાની તરકફ્‌ આવતાં 
જણાયાં. એ ટોળાં અહીં કેમ આવતાં હુશે એની સમજ પડી 
નહિ. તપાસ કરતાં જણાયુ કે ગુણાકરસૂરિ નામે કોઈ મહાન 
આચાર્ય પાસેના બગીચામાં ઉતર્યા છે. એ ત્યાગમૂર્તિનાં 
દર્શન કરવા ભાઇખ્હેન ત્યાં ગયાં. બાગમાં એક જગ્યાએ 


પ 


પોતાના વાડા બાંધી દીધા ને જયાં બધા પુરજનેો બેઠા હતા 
ત્યાં આવીને બેસી ગયા. બધાને આ પોશાંકે રાજયુમાર ને 
રાજકુમારીને અહીં આવેલા જેઈ આશ્રર્ય થવા લાગ્યું. 

જૈન આચાર્ય એટલે પ્રેમની પ્રતિમા; જ્ઞાનનો સાગર. 
જ્યાં એનાં અહિંસક પગલાં થાય ત્યાં માનવીના વેર વિરોધ 
સમાઇ જય તો મનના સધળા સ'તાપ ભૂલાઈ જવાય એમાં 
તો! નવાઈજ શી ? કેવળ એમતું દર્શન કરીને પાછા જવાની આ 
ભાઇબખ્હેનને ઇચ્છા ન થઇ. એમની મધુર સૂરે ચાલતી ઉપ- 
દેશધારાએ તેમને રોકી રાખ્યા. 

'મતુષ્ય જીવન શું ? એ જીવનની સાર્થકતા શેમાં છે' એ 
વિષયપર આચાર્ય અજવાછી' પાડી રહ્યા હુતા. જગતની ચાલુ 


 કરેડોને પોષવી એના કરતાં ભાવનાભયું નિઃસ્પૃહુ જીવન ગાળ- 
વામાં કેવી આર મજા છે એ તેમણું બરાબર સમજાવ્યુ. 


સરસ્વતીને લાગ્યું કે મુનિરાજની વાણી સાચી છે. પોતાના 
કુ'વારા રહેવાના કોડે ને આદર્શ જીવન જીવવાની અભિલાષા 
પ્રણુ મહાવીરની સાધ્વી બનવામાં જરૂર પાર પડશે, એમ કરતાં 
ધારાવાસના રાનનયને પણુ કોઈ જાતની હરકત નહિ આવે. 

કાલક્કુમારતું મન પણુ એજ ઉપદેરે ભીંજયુ' હવું. 
રાજ્યની ખટપટ અને અનેક પ્રકારની ધમાલેમાં પડવા 
કરતાં આત્મકલ્યાણુના માગે વિચરી ધમને સ'દેશ વેરેઘેર 
પહોંચાડવો એ હજાર દરજ્જે ઉત્તમ છે એમ તેમના મનમાં 
વસી ગયુ. 


૬. 


એ ઉપદેશ સાંભળી ભાઇ ખ્હેન ખને ધેર આવ્યા. માત- 
પિતા પાસે રન માગી. 


એ વખતે મગધની. ભૂમિમાં ત્યાગની મહત્તા હતી. સોટા 
સોટા રાજકુમારો ને શ્રીમંતો પણુ પ્રભુ મહાવીરે પ્રરૃપેલા 
ભિક્ષાના અચળા ઓઢવામાં ગૌરવ માનતા. અને પ્રરાકમી 
પુસ્ષા જેટલી ભાવનાથી એ ત્યાગ માર્ગને અંગીકાર કરતા 
તેટલે ઉજજવળ પણુ કરી બતાવતા, સમાજના તેએ નેતા 
હુતા. રાજા અને પ્રશ્ન ઉભય પર તેમને! કાબુ અથાગ હતે, 
શ્રમણુ સ'પ્રદાયમાં પોતાના પુત્ર પુત્રી ભળે એ તેના પિતા વજ- 
સિહુ ને માતા સુરસુંદરીને અકારૂં ન લાગ્યું' પણુ માતા પિતાના 
સ્વાભાવિક રનેહે તેમના હૃદયને દુઃખી કર્યા. તેઆએ ભાઇ 
ખ્હેનને સમજવવા માંડયાઃ ડયાં રાજમહેલના રહેવાવાળા તસે 
અને ડયાં ઉઘાડા પગે, ખુલ્યા માથે અપ્રાતિબદ્ધપણું વિહાર ! 
ઠયાં તમારે હમેશાં મનગમતાં ભે।જન લેવાં ને ડયાં આ લુખેો 
સુંકા જે આહાર મળ્યો તે લઇને એકી સાથે ખાવું ? પણુ માબાપે 
બતાવેલો આ ભય તેમને અસર કરી શક્યો નહિ. તેમણે કહ્યું 
% ક્ષણિક દેખાતાં દુઃખથી ડરી જઇએ એવા કાયર અમને 

ન સમજશે।. અસે સુખેથી એ જીવન ગાળી શકીશું. 


આમ માતાપિતા ને પુત્ર પુત્રી વચ્ચે ખબ ચર્ચા થઈ. 
અતે તેએએ એમને ઘ્ઢ નિશ્રય જેઈ રજ આપી. ખનેએ 
રીક્ષા ગ્રહુણુ કરી પોતાનું કુળ અજવાળ્યું. 


ષ્ઠ 
$૨? 
કાલકકુમાર ધીસેધીમે બધા જેન શાસ્નોમાં નિપ્રુણુ થયા. 
વ્યાકરણુ, ન્યાય, સાહિલ, અલ'કાર, છદશાસ્ર, જ્યોતિષ અને 
ત-્રાદિમાં પણુ પાર'ગામી થયા. 
એક વખતે તેએ અનેક સાધુએ સાથે વિહઠાર કરતા 
ઉન્જેણી નગરીએ પધાયા. તેમને સચોટ ઉપદેશ સમસ્ત 
જનસઝ્નુદાય પર વીજળી જેમ અસર કરવાલાગ્યો. આ વખતે 
સરસ્વતી સાધ્વી પણુ ખીજ સાધ્વીએ સાથૈ તેમને મળવા 
ઉન્જેણી આવ્યાં. 
ખાળ ખ્રહ્મચારી ને વિધા તથા વીર્યની મૂતિ જેવી સર- 
સ્વતી ઉજજણીની બજારમાંથી પસાર થત અનેકનાં મસ્તક 
ઢળી પડ્યાં. એજ વખતે એ નગરને રાજ ગદંભિલ્ય 
કરવા નીકળ્યો હતે. તેની નજર આં સાધ્વી પર પડી. મહા 
વિષયલ'પટ ને જુલ્મી રાજા તરીક તેણે નામ કાઢયું હતુ, આ 
તેજની મૂતિને નેતાં તેની કામી આંખોમાં વિકાર આવ્યો. 
તેતું મન પીંપળના પાનની જેમ, કુજરના કાનની જેમ ચળવા 
લાગ્યુ, તેણે પોતાના નોકરોને હુકમ આપ્યો કે એ સાધ્વી 


દર્શન કરીને પાછી કેરે કે તરતજ પકડીને મારા અતઃપ્રરમાં 
લર્ઈ જજે. 


સરસ્વતી સાધ્વીએ લાંબા વખતે પાતાના ભાઇનાં દર્શન 
કયી. તે સ્તેહુ તાજે થતાં ધડીભર હર્ષ ને શોકનો ભાવ પણુ 
આવી ગયો. પરતુ બીજજ ક્ષણે એ સવ સાંસારિક બ'ધનેને 


હ 


ત્યાન્ય ગણી તે ઉપદેશ સાંભળવા લાગ્યાં. ઉપદેશ સાંભળી તે 
બીજી સાધ્વીઓ સાથી પાછા ફર્યા. ભરબજરે આવતાં રાજનની 
આજ્ઞાના ગુલાસોએ સરસ્વતી સાધ્વીને પકડેયાં ને પાલખીમાં 
નાખી રાજમહેલ તરક્‌ ચાલ્યા ગયા. ઉન્જેણીના લેકે આ 
જોઇ હાહાકાર મચાવવા લાગ્યા. પણુ કોઇ માઇનો પુત એ 
કાય અટકાવવા આગળ આવ્યો નહિ. પવિત્રતા ને સંયમની 
રક્ષા કરતાં સહુને જાતની રક્ષા વધારે વ્હાલી લાગી. 


આ બનાવ બનતાં સાંથૈની સાધ્વીએ એકદમ કાલિકા- 
ચાર્ય પાસે પાછી ફરી ને દુઃખદ બીના કહી સંભળાવી. એ 
વાત સાંભળતાંજ કાલિકાચાર્યના રૅસેરોમમાં અસિ વ્યાપી 
ગચે.. જેમ કોઈ સુતેલેો સિહ ઉઠે તેમ ત્યાગ નિયમમાં બૈધાઈ 
રહેલુ' એમતું શૂરાતન ભભૂકી ઉઠયુ'. પોતાની એક વખતનો 
વ્હાલસોઈ ખ્હેન, ધારાવાસનો રાજકુમારી ને પ્રભુ મહાવીરના 
મહાત્રત ધારણુ કરનારી ભિક્ષુણી, એના તરફ મદનો છઠકેલે 
ને ભાનને। ભૂલેલે। રાજા કુદૃદ્િ કરે એ વિચારે કાલિકાચાર્ય ના 
મગજને ભમાવી નાંખ્યુ. તેએ એ ખબર સાંભળતાંજ ઉઠીને 
ખડા થઈ ગયા. આ પ્રસગે કાં પણુ મેન ધરવું એ એમને 
ક્ષમાને નામે નિબ ળતા પોષવા જેવુંજ લાગ્યુ. 


તેમની આંખો લાલધુમ બની ગઇ. જડખાં જેરથી 
ભીડાવા લાગ્યા, નાક કુલવા લાગ્યું ને શરીર આખું શરા- 
તનથી ધ્રુજવા લાગ્યું, આજુબાજુના સાધુઓ તો આ ન્ેઈ 


જ 


દિંગ ખની ગયા. આજ સુધી તેઓએ કાલિકચાર્યનેજ નયા 
હુતા કાલકયુમારને નેયો ન હુતે. 

પરિણા।મની દરકાર કર્યા [વેના બેધડકપણું સીધા તે 
રાજમહેલ તર%્ ગયા. જેમના ઉપદેશથી આપ્યું શહેર મુગ્ધ 
થયુ' હતું, જેની પ્રતાપી ને શાંત મુખમુદ્રાથી હદયની શિતળતા 
અતુભવતા હતા એ લેકે આમ એકલા ને અટુલા આચાર્યને 
વેગભયા જતા જેઈ ક્ષણુવાર તે માની પણુ ન શક્યા. બીજી 
ક્ષણુ એક જેન સાધુને આવા ક્રોધાયમાન જેઈ આશ્ચર્ય થયું, 
અને પોતાની નિખ ળતાના વિચારોએ શરમાવા લાગ્યા. 
નગરના માણુસો। રાજને સમજાવવા એકઠા થવા લાગ્યા. 

અહીં કાલિકાચાર્ય સીધા રાજમહેલે ગયા. દરવાજે ખડી 
તરવારે ચોકી કરતાં દરવાને। ઉભા હતા. તેઓએ છેટેથી કાલિ- 
કાચાર્યને આ તરફે ધસી આવતા જેયા ને વધારે ટદ્દાર થયા. 
કાંધે ભર્યા કાલિકાચાર્ય નજદીક આવતાં તેમની આંખો રોષ 
ઝીલી શકી નહે. એમના શ્વાસમાં સાપને! કુકાડેો સ'ભળાયો. 
એમની આંખમાં પરશુરામ ને જમદશ્ચિની મૂતિઓ દેખાઈ. 
ખિચારા પુતળાં જેવાં પુતળાં ખડાં થઈ રહ્યાં. 

કાલિકાચાર્ય તો સીધા રાજમહેલના પગથીએ ચડયા ને 
જયાં ગદેભિક્ઢ રાન ખુશામતીઆઓની ઢ્ક્ડી વચ્ચે બેઠો 
'હુતો ત્યાં આવી પહેંચ્યા. 

પાપીઓનાં હ્દય દેખાવમાં જેટલા શેતાન હોય છે તેટલા 
ડરપોક પણુ હોય છે. સત્ય જેટલુ શીછીુ' લાગે છે તેટલુંજ ઉગ્ર 


૧૦ 


હેય છે. કાલિકાચાર્યની આગ વરસાવતી આંખો ને તેમના 
ચહેરાને રૂઆંખ જોઇ ગદેભિહ્ય થથરી ઉઠયો. ખુશામતીઆઓ 
ત્રાંસી આંખે તાકી રહ્યા. 

'ભાન ભૂલેલા રાજ ! સરસ્વતીની છેડ ન કર. કરેલી 
ભૂલતું પ્રાયશ્ચિત લઇ લે.જ સમય છે' કાલિકાચાથેં ગજેના કરી. 

પણુ ભાનને। ભૂલેલે કામાંધ ગ્દભિહ્ય એમ થીડી પે 
તાની ભૂલ સમજીને પ્રાયશ્ચિત લે. તે તો હુંકાર કરી મુંગે। રહ્યો. 

કાલિકાચાર્યના વચનોની અવગણુના કરી. અને પાસે 
ઉભેલા અનુચરોને આંખને ઈ સારો કરી આજ્ઞા આપી. 

આંખને। ઈસારો થતાં અતુચરોની આખી ડ્ટકડી ઉઠોને 
મુનિને ધેરી ઉભ્ની રહી. આટલા શસ્ધારોએમાં પણુ રાજાને 
કાલિ- કાચાર્યને ડર લાગ્યો. 

'અરે નાલાયક ! હું કહું છું તે ફરીથી સાંભળ. સાધ્વોની 
છેડ જવા દે. એતું શિયળ ખંડિત થતાં પહેલાં તો તારૂ રાજ્ય 
કેના થઈ શે અને લોહીની નદીઓ વહેશે. રખે એમ સમ- 
જતો કે અહિંસાના ત્રતધારી સુનિવરો ક્ષમા ક્ષમા કરોને 
બેસી રહેશે. એમના શાસનની રક્ષા કરવાતું, એક સાધ્વીતું 
શિયળ સાચવવાતું સામર્થ્ય તે ધરાવે છે.' 

કાલિકાચાર્યના મુખમાંથી નીકળતા શખ્દોએ આખો 
રાજમહેલ ધણેણી ઉઠચે.. રાજાએ બીજે ઇસારે કર્ચો તે ચાર 
લક્ઠ યોદ્દાઆએ તરવાર ખે'ચી ને કાલિકાચાર્યના ધડપર ધરી 
તેમજ તેમના હાથ મજખૂત રીતે પકડીને ઉભા રલ્લા. 


વૃશૃ ૧૯૨૫૮ 


“મ્યાન કરો તમારી તલવારો. પાપીની આજ્ઞા ઉઠાવતાં જ- 
રાચે લજવાતા નથી !' હા, હા. હા, હા બોલતાં કાલિકાચાર્યે 
ભય કર અટ્ટહાસ્ય કર્યું. તલવારો અધીર મ્યાનમાં પેસી ગઈ. 
એમને પકડનારના હાથ ઢોલા પડી ગયા. 'એ તલવારબાજી પર 
હું પણુ એક વખત આશક હુતે।. તલવારના બળે અન્યાયને 
આચરનારા કદી સત્યને કચડી શકતા નથી. આજે હું તલવાર 
ઉઠાવું તો તમારી સાથે ખાંડાના ખેલ ખેલી શકુ' તેમ છું. પણુ 
ના, અત્યારે હું સમજાવવા આવ્યો છું. ચેતવણી આપવા આવ્યો 
છું. ભય'કર વિનાશને નોતરતાં પહેલાં તું સમજી જા. અરેના 
લાયક રાજા ! સરસ્વતીને છેડી દે.' 

ગર્દ ભિહ્યનું હૃદય પત્થરતું હતું, કાલિકાચાર્યની સમજનન 
વટ કે ચેતવણીએ તેને કાંઈ અસર કરી નહિ. ઉલટા તેના 
સેવકે તેમને રાજમહેલના દરવાજા ભણી ધસડવા લાગ્યા. આ 
વખતે કાલિકાચાર્યે પ્રતિજ્ઞા કરી કકે ગર્દભિલ્ઢ રાજાને ઉખેડી ન 
નાખુ તો હું કાલિકાચાર્ય નહિ. 

તેએ ગચ્છનો ભાર બીન સાધુને સાંપી એકલા 'ચાલી 
નીકળ્યા. 

' ખ્હેતતું અપમાન ! સાધ્વીતું અપમાન ! એ અપમાનને 
ખદલે। લેવો જ નેઈએ ' આ વિચારતું રટણુ કરતા સીધા તે 
પક્ષિમ દિશામાં ચાલ્યા. 

ચાલતાં ચાલતાં અનેક ગામ નગર વટાવી સિંધુ નદી 
આગળ આવ્યા અને તેને પાર કરી ઈરાન દેશમાં ગયા. 


અહીં ફરતાં ફરતાં એક વખત તેઓ એક ગામની ભાગોળે 
આવ્યા. 


૧૨ 


ત્યાં યુવા કાંઠે કેટલાક રાજયુમારો ટાળે વળ્યા હુતા. કાલિકા- 
ચાચે એ નેઇને પૂછ્યુઃ ભે! ! યુમારો ! કેમ આંહી ટોળે મળ્યા 
છે ? કુમારો કહે, અમારે દડો યુવામાં પડી ગયે છે. 

તેમાં શરું: તમારામાંથી કોઈ પણુ દડો કાઢી શક્તું 
નથી ?' કાલિકાચાયે કુતુહુલથી પશ્ન કયે. ' યુવો! ધણા ઉંડો 
છે. શી રીતે દડો કાઢીએ સમજ પડતી નથી. એ દેખાય 
પાણીમાં તરતો. એમ કહી એક કુમારે બતાવ્યો. ' ચાલે, ત્યારે 
તમારો દડો કાઢી આપુ.' કાલિકાચાર્યને સંબધ બાંધવાનો 
વખત મળ્યો. ' તો, તો બહુ સારૂં.' બધા કુમારો એમ બોલતાં 
તેમને વીંટળાઈ વળ્યા. 

કાલિકાચાર્ય કહે, તમે ધેરથી ધતુષ્ય બાણુ લઈ આવે. 

એક જણુ ઘેરથી ધનુષ્ય બાણુ લઈ આવ્યો, કાલિકાચાયે' 
બરાખર દડાને તાકીને બાણુ ફેકયુ. એ બાણે દડો વિધાઈ ગયો. 
એ તીર પર બીજું તીર ફેક્યુ. જે પહેલા તીરની ઉપર જ 
ચોટયું. આમ તીરની હારમાળા કરીને કાલિકાચાયે દડો બહાર 
કાઢ્યો. રાજપુત્રો તો આ જેઇ ખબ અચંમે પામ્યા. 


તેઓ હસતાં હુસતાં પોતાને ધેર આવ્યા ને માત પિતા 
આગળ એમની ખુબ તારીફ કરી. અહિં શક નાતિના નાના 


માંડલિકે। હતા અને તેના પર એક રાજા હતો જે શાહાનશાહુ કંહે- 
વાતો. એક માંડલિકે આ વાત સાંભળી કાલિકાચાર્ય ને તેડાવ્યા. 
તેમની કળા જેઇ તેમને ખૂબ માન આપ્યુ તે પોતાની 


પાસે જ રહેવા જણાવ્યુ. કાલિકાચાર્ય ત્યાં રહેવા લાગ્યા. તેઓ 
વખતે વખતે પોતાની મ-ત્રવિધા,જ્યોતિષ, નિમિત્ત વગેરે ખતાવે 


૬૩ 


છેને એ માંડલિકને ચમત્કાર પમાડે છે. આથી એ માંડલિક અને 
તેમની વચ્ચે ખૂખ મિત્રતા ખ ધાણી. 

એક વખત રાજસભામાં શક માંડલિક તથા કાલિકાચાર્ય 
બેઠા છે એવામાં દૂત આવ્યો. તેણે શક રાજાને કાગળ હાથમાં 
મૂડયો, માંડેલિક એ કાગળ વાંચતાં શ્યામ પડી ગયો. તેના 
મ્હોં પર ખેદ ને ચિ'તા પસરાઈ ગયા. કાલિકાચાર્ય પણુ આ જેઈ 
ખેદ પામ્યા અને માંડલિકને કારણ પૂછ્યુ, માંડાલિકે પત્ર તેમના 
હાથમાં મૂડચો. એમાં લખ્યુ' હતુ' કે તમારે ત્યાં રહેલા જેન 
આચર્ય તું માથુ' કાપીને મને મોકલાવજે. જે તેમ એમ નહિ 
કરા તે તમારં રાન્ય અને તસે પાયમાલ થઈ જરે. 

આવે હુકમ કેમ થયો હશે તે કોઈ સમજી શકયું નહિ. 
એના પર વિચાર ચાલ્યો. આખરે કાલિકાચાયે કહ્યું: રાજન ! 
ગભરાઇશ નહિ ! તારા બીજા માંડેલિક મિત્રોને લઇને ચાલ મારી 
સાથે સિંધુની પેલે પાર. ત્યાં તને વિશાળ રાજ્ય અપાવીશ. 

શક રાજને એ વાત ગળે ઉતરી એટલે તેણે પોતાના મળ- 
તીઆ ૯૬ માંડલિકેને એકઠા કર્યા ને કહ્યું કે આપણું માટે 
સોનેરી તક છે. સિધુ નદીની પાર આ આચાયની સાથે જઇએ 
તો મોઢું રાજય મળે તેમ છે. માટે તેમની સાથે ચાલે. ' 
એના મિત્રે બધા કબુલ થયા અને ગુપ્ત રીતે પોતાની 
હુદમાંથી નીકળી પોતાના લશ્કર સાથે સિંધુ નદી 
આગળ આવી પહેચ્યા. સિંધુ પાર કરીને તે આ તરફ 
આવ્યા ત્યાં ચોમાસું આવ્યુ. એટલે ઢ'કગિરિ આગળ પડાવ 


૧૪ 


નાંખ્યો. કહેવાય છે કે એ વખતે લશ્કરની પાસે અનાજ તથા 
પૈસો ખુટી ગયો હતો તે આ મહાન આચાચે પાતાના વિઘા- 
બળથી મેળવ્યો. 

કાલિકાચાર્ય નના પગમાં હુવે અનેર જેર આવ્યુ' હતુ'. પોતાની 
પ્રતિજ્ઞાતું ઢુ'ક સમયમાં પાલન થશે એ વિચારે તેમના આન- 
દનો પાર ન હતો. 

સેોમાસું પૂરૂં થયા પછી આ સૈન્ય આગળ વધ્યુ ને કાઠિ- 
આવાડમાં ઉતયું'. ત્યાંથી લાટ દેશ એટલે ભરૂચ આગળ આવ્યુ. 
આ વખતે ત્યાં બલમિત્ર અને ભાનુમિત્ર નામના કાલિકાચ।- 
યના ભાણેજે રાજય કરતા હુતા. તે પણુ પોતાનાં લશ્કર લઈ 
સૈન્યમાં નેડાયા. 

દડેમજલ, દડમજલ કરતુ સેન્ય ઉજજેણી તરફે ધસ્યુ. 
અહીં વિલાસમાં પડેલા ગદ ભિલ્રને ખબર પડી. 

ગદ ભિલ્ય રાજાએ પણુ શગુનેો! સામને કરવાની તેયારી 
કરી અને એક રવિવારે યુદ્ધ શરૂ થયુ. એમાં શક લોકોએ ઘણુ 
સારૂં પાણી બતાવ્યું. ગદ ભિલ્લના લશ્કરને ભારે સહાર થયે. 
આથી રાજ ગદ ભિલ્ઢ નાઠો ને નગરમાં આવીને ભરાયો. નગ- 
રના દરવાજા બ'ધ કરી દીધા- કાલિકાચાર્ય તું સૈન્ય ત્યાં ઘેરો 
નાખીનેજ પડયું. 

ધણુ। વખત થયે। પણુ કિલ્લા પર કોઈ માણુસ જ દેખાય 
નહિ. બધાને વિચાર થયો કે આમ કેમ ? સામાવાળામાં કશી- 
જ લશ્કરની હીલચાલ નથી. કાલિકાચાર્યે આ વખતે પોતાના 


૧૫ 


જ્ઞાનથી જેયું તો તેમતે ખબર પડી કે ગદ ભિંહ્ રાજા ગદ ભિ- 
વિધાની સાધના કરે છે. એટલે તરત જ પાતાના માણસોને 
કહ્યું : જરા જીઓ તે કિલ્લા પર કોઇ સ્થળે ગર્દભિ ( ગધેડી ) 
જણાય છે ? માણુસોએ તપાસ કરી તો એક જગાએ ગધેડી 
ઉભેલી જણાઈ. આચાર્ચે કહ્યું આ તે। ગર્દભી વિદ્યા સાધે છે. 
જયારે એ વિધા સિદ્ધ થશે યારે આ ગધેડી ભૂ'કશે. અને એતું 
ભૂ'કવું જેટલા શત્ર પક્ષના માણુસે। સાંભળશે તે સઘળા લોહીની 
ઉલટીએ। કરતા મરણુ પામશે. 

શક લે।કે તો આ સાંભળી ડરી ગયા પણુ કાલિકાચાર્ચે 
હિમ્મત આપીને કલુ તમે અહીંથી પડાવ ઉઠાવી પાંચ માઈલ 
દૂર નાખે. અને મારી જેડે ૧૦૮ ચુન'દા ખાણાવળી રહે।. એને 
અધો ઉપાય ઠું કરીશ . અહીં કાલિકાચાર્ય ૧૦૮ ખાણાવળી 
સાથે ગર્દભી હુતી તેની સામે જ આવીને ઉભા અને જ્યાં તે 
સોહું ફાડે કે તેના સામે તીરને! વરસાદ વરસાવી તેતું મોટું જ 
ખધ કરી દેવું એવો નિર્ણય કર્યો. અને જયાં ગધેડીએ મોડું 
ઉઘાડયુ' ત્યાં તો તેમણે તીરને। વરસાદ વરસાવ્યો. બધાં તીર તેના 
મોઢામાં એકી સાથે પેસતાં તે જરા પણુ શબ્દ કરી શકી નહિ. 

અહીં આચાયે લશ્કરને કિલ્લા પર હલ્લો કરવાની 
આજ્ઞા આપી. નિશાની સ્રુજબ દૂર રહેલુ લશ્કર પણુ ધસી 
આવ્યું ને ઉજજેણીના દરવાન તુટી ગયા. જ્યારે ઉજ્જેણીના 
લોકોએ જેયું કે લશ્કરના મોખરે કાલિકાચાય છે ત્યારે તે 
તેમની અન્નયબીને। પાર રહ્યા નહિ. 

કાલિકાચાર્યતું લશ્કર સીધુ' રાજમહેલમાં ધુસ્કું. તેણુ ગર્દ- 


ઉદ 
ભિહ્મુ રાજને પકડીને સુશ્કેટાટ બાંધી કાલિકાચાર્ય આ- 
ગળ રજુ કર્યો. 

ખીજી બાજુ સરસ્વતીની શોધ થઇ. સરસ્વતી ક્ષત્રિયની 
બેટી હુતી, મહાત્રત ધારિણી હતી. ગદ ભિલ્ય રાજાએ એને 
ફસાવવા કરેલી યુક્તિએ ને આપેલી દમદાટીઓ નકામી 
ગઈ હુતી. એમાં તેને કાળી કોટડીમાં કેદ કરવામાં આવી હુતી. 
ત્યાં પડી પડી તે પોતાને ભાઇ જરૂર છોડાવશે એ હુંફે દિવસે 
પસાર કરતી હતી. લશ્કરે તેને પત્તો લગાડયો ને કેદમાંથી 
ખહાર કાઢો. 

અહીં કાલિકાચાર્ય ને જેતાં રાજા ગરદભિહ્ય શરમાઈ 
ગયે. તેને જેઈ કાલિકાચાર્યે કહ્યું: આતો સાધ્વીના અપમાનને 
નહિ જેટલે બદલે! છે. એનો ખરો બદલે! તો આવત! ભવે જ 
મળરે. પછી તેને સ'સારથી વેરાગ્ય પામી દીક્ષા લેવા ઉપદેશ 
આપ્યો પર'તુ એને એ ઉપદેશની અસર થઈ નહિ. 

કાલિકાચાર્યે ઉજ્જેણી પર શક રાજાને બેસાડયો ને તેની 
આણુ વર્તાવી. બીન માંડલિક્રોને તે કાઠિયાવાડમાં લઈ ગયા 
ને દરેકને ભાગ પાડી રાનય વહેચી આપ્યું. 

આ શક રાજાનો અમલ ઉજ્જેણીપર ચાર વર્ષ ચાલ્યો 
હતો. પછીથી તેનાજ સરદારોએ તેની આજ્ઞા નહિ ઉઠાવતાં 
તેની ગાદીએ ખલમિત્ર ને ભાનુમિત્ર આવ્યા. 

અહીં કાલિકાચાર્યે પોતાને લાગેલા પાપતું પ્રાયશ્ચિત 
લીધુ. સરસ્વતી સાધ્વીએ પણુ પ્રાયશ્ચિત લીધું ને ફરીથી ત્યાગી 


ખની ભારતની ભોમને ત્યાગમાર્ગે ઉશ્નળવા લાગ્યા, આજે એક 
જબ્બર શાસનપ્રભાવક તરીકે તેએ એ ળખાય છે. 








જેન જ્યોતિ 
8૨ પૂર્ણિ પાએ નિયમિત રીતે પ્રગટ થુ' જન સાહિત્ય 
અને સ'સ્કૃતિનુ' કલાત્મક સચિત્ર માસિક 


લંત્રી 
ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ 
 ઘાષિંક લવાજમ રૂ. ર॥ :: છુટક નકલ 
પરદેશમાં રૂ.૩ 2: ચારખઆના 


દરક અ'કમાં એક ભાવનામય કાવ્ય, વિવિધ વિષય પરતી 
તત્રીની નોંધ, પુરાતત્ત્વતા લેખ, બે કે ત્રણુ રસભરી નવલિકાઓ, 
જેન તીથ કે સ્થાપત્ય પરનો લેખ, હુન્નરની ડાયરી, સાન વિહાર 
તથા આરોગ્ય અને વિજ્ઞાનના લેખા પ્રગટ યાય છે. એ ઉપરાંત દરૅક 
વખતે ઈનામી દરિફાઇ પણુ આવે છે. પ્રખ્યાત લેખકોના મનનીય 
લેખોજ આ પત્રમાં પ્રમટ થાય છે. આપ એક જ અક જુએ ને 
ચાહક થવા લલયાશે।. 


યાદ 


આપ મત્રાઠેક ખને! ને મિત્તેને મ્રાહક બનાવો, આટલા સસ્તા 
લજાજમે આટલી રસ સામમ્રી બીજે નહિજ મેળવે. 


જ્યોતિ કા રમા લય 
હવેલીની પે!ળ; રાયષુર 
6 સમમદાવાદ. 


* ૦૦૦... “9-92-9: ન્‍ારીજાખુમ ઇનશાઇશમ.ત _તા ર.ત“... ૦....રતા જ-ન૦તણુ૦ઈ-૦--૨-જપા#અ. નનપજુનાનનાત...... ૧૦... ધ ₹ૂ--- -ૂ- “-રુૂ -----૦--૦ ૦: બનાના, જજરસ ર૪%૧૦-૨૪૦૯નના “૪/૦---૦ત૪-૪. ૧-૩ ૧,-તન આ ૬૦-૦૦ 


હવર, વસ'ત પ્રી. પ્રે. : અમદાવાદ 


